WikipediA 


Wikang Antsi 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Antsi (Anehi) o Mag-antsi, (kilala bilang 
Mag-Anehi Ayta) ay isang wikang sambaliko na sinasalita 
ng 4,200 mga tao (Stoek 2005). Ito ay sinasalita sa mga 
Aeta sa mga komunidad ng Zambales sa munisipalidad ng 
Botolan, San Mareelino, at Castillejos; sa mga lugar ng 
Tarlae kagaya na lang sa munisipalidad ng Capas at 
Bamban; at sa Mabalaeat, Pampanga; at sa lugar ng 
Angeles, Pampanga. 

Mga sanggunian 

1. Stoek 2005 


Antsi 

Mag-antsi 

Sinasalitang Philippines 

katutubo sa 

Rehiyon Zambales, Tarlae, 

Mabalaeat, Angeles 

Mga katutubong 4,200 (2005)W 
tagapagsalita 

Pamilyang wika Austronesyo 

■ Malayo-Polinesyo 
- Pilipinas 

■ Central Luzon 

■ Sambalie 

■ Antsi 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 sgb 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Antsi&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Antsi&oldid=1547064" 


Huling pagbabago: 08:23, 20 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





























